50 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 


50norr 


Tumatalima ang NDEP sa internasyunal 

7 Q na makataong batas at batas ng digma. 
Nangunguna sa adyenda nito sa usapang 
pangkapayapaan ang CARHRIHL hanggang 
sa maipagtagumpay na mabuo ang 
kasunduan sa ilalim ng rehimeng US-Estrada. 
Nakikipagtulungan ang NDFP sa iba't ibang 
institusyon, grupo at maging sa internasyunal 
na mga korte upang ipagtanggol ang 
karapatang tao laban sa teroristang estado. 


At Dumating si Duterte at mga Pasista” 
Mula sa Kalatas Hunyo 2020 


Una, tinugis nila ang mga adik, at ako'y nanahimik- 

Dahil hindi ako isang adik 

Pagkatapos tinugis nila ang mga terorista, at ako'y nanahimik- 
Dahil hindi ako isang terorista 


Sumunod, tinugis nila ang mga Komunista, at ako'y nanahimik- 

Dahil hindi ako isang Komunista 

Pagkatapos tinugis nila ang mga magsasaka at mga katutubong minoridad, at ako'y 
nanahimik- 

Dahil hindi ako magsasaka o isang katutubong minorya 


Nang tinugis nila ang mga unyonista at maralitang lungsod, ako'y nanahimik 

Dahil hindi ako unyonista o maralitang tagalungsod 

Sumunod, tinugis nila ang mga tagapagtanggol ng karapatang-tao at mga aktibista, at 
ako'y nanahimik- 

Dahil hindi ako tagapagtanggol ng karapatang-tao o isang aktibista 


Pagkaraan, tinugis nila ang mga mamamahayag, tagapagtaguyod ng karapatang sibil at 
mga kritiko, at ako'y nanahimik 

Dahil hindi ago mamamahayag, tagapagtaguyod ng karapatang sibil ni isang kritiko 
Paglaon, ako ay kanilang tinugis-ngunit wala nang natirang magtatanggol sa akin 


“Isang adaptasyon ng “First they came for...”, tulang isinulat ni Lutheran pastor Martin Niemoller (1892-1984), 
isang Aleman, hinggil sa kawalan ng pakialam sa pulitika ng mga intelektwal na Aleman matapos ang pag- 
akyat sa kapangyarihan ng Nazismo ni Hitler. 


